Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Bayan n 


Taon XXIV Blg. 10 
Hunyo 21, 2003 


Arroyo, kandidato ng imperyalismong 


US sa eleksyong 20 


jarami nang parami ang palatandaang nagha- 

handa na si Gloria Macapagal-Arroyo na tumakbo 

sa halalan sa 2004. Nagmamadali ngayon ang 
kanyang mga tauhan sa Malakanyang at mga 
kaalyadong pulitiko sa paghahanda sa posibleng 
pagkandidato miya sa pagkapresidente, Lalong 
lumalaki ang posibilidad nito laluna ngayong 
nauubos na ang panahon bago ang eleksyon para 
maihabol ang mga pagbabago sa konstitusyon na 
siyang pangunahing inaasahan sana ni Arroyo para 
makapanatili pa sa poder 

Pinalilitaw ng Malakanyang na may lumalakas 
na kahilingan para magpatuloy si Arroyo bilang 
presidente. Tuwirang kinokoordina ng asawa niyang si 
Mike Arroyo ang iba't ibang mga kampanya at 
pakana para sa kanyang pagtakbo, Isa na rito 
ang pagpapapirma ng petisyong tumakbo si 
Arroyo. Ginagamit niya ang makinarya at pondo 
ng Malakanyang upang makuha ang suporta ng 
mga pulitiko at lokal na upisyal at mapakilos sila 
sa kampanya. 

Maging ang negatibong pagtaya sa ekonomya 
ng isang dayong ahensya (ang Fitch Ratings ng UK) 
ay pinalalabas nasa pangambang hindi magpatuloy 
ang mga patakarang pang-ekonomya kung hindi 
tumakbo si Arroyo. 

Kabilang din sa mga pakana ng kanyang mga 
propagandista ang labis na pagpapalaki sa umano'y 
pagpabor ng mga pinuno ng iba't ibang bansa at ng 
malalaking komprador na magpatuloy bilang 
presidente si Arroyo. Ipinagmamayabang din ng 
Malakanyang na magandang bagay ang magarbong 


Mahahalagang aral 

sa rebolusyonaryong 

agraryo sa Samar 
Puna 6 


Mga tampok sa 
isyung ito. 


04 


pagsalubong mi US President George W. Bush sa 
pagdalaw ni Arroyo sa White House noong Mayo, ang 
pagturing ng US sa Pilipinas bilang “mayor na 
alyadong militar sa labas ng NATO,” ang 


malaking dagdag na 
ayudang militar ng US 
at ang pag- 


1777772 


eendorso ni Bush sa pagkandidato ni Arroyo sa 
darating na eleksyon. 

Malinaw na para sa rehimen, ang pinakamalaking 
salik para sa pagkandidato ni Arroyo sa darating na 
eleksyon ay ang pinalalaking pag-endorso sa kanya ni 
Bush, 

Sadyang paborable para sa imperyalismong US na 
manatili sa poder si Arroyo. Ang ipinamamalas ni 
Arroyo na lantaran at walang patumanggang 


Bihag na sarhento, 
pinalaya ng BHB 
muna 8 


Paglaban sa US sa Iraq 
at Afghanistan 
mna 11 


militarismo ay umaayon sa ultra- 
Kanang mga patakaran ng 
militaristang gubyernong Bush. 
Titiyakin ni Arroyo ang tuluy-tuloy 
na pagpapaigting ng armadong 
panghihimasok ng US sa Pilipinas 
hanggang sa puntong maging 
kalakaran na ang tuwirang pagla- 
hok ng mga armadong tropang 
Amerikano sa gera sibil sa bansa. 

Ang pananatili ni Arroyo sa 
poder ay paborable laluna para sa 
pagpapalakas ng presensyang mili- 
tar ng US sa rehiyon. Maaasahan 
ng US na bibigyang-daan ni Arroyo 
ang pagtatayo nito sa Pilipinas ng 
mga “forward military base” na 
gagamitin nitong lunsaran para sa 
mabilisang pagpapakat ng mga 
tropa sa rehiyon. 

Sa pamamagitan ni Arroyo, 
tuluy-tuloy na maipatutupad ang 
"mga patakarang pang-ekonomyang 
idinidikta ng imperyalismong US. 
Pinatunayan na niya ang kanyang 
di nahahangganang pagsamba sa 
globalisasyon” at neoliberalismo. 
Handang-handa si Arroyo na 
lubusang baklasin ang mga hang- 
ganan ng patrimonya ng pamban- 
sang ekonomya at pahintulutan 


karapatan sa dayuhang malalaking 
kapitalista. 

Ang pagbibigay ng gubyernong 
Bush ng suporta kay Arroyo ay 
suhol sa kanyang todo-buhos na 
pagsuporta sa pandaig. 
digang "gera kontra- 
terorismo” ng US, at sa. 
partikular, sa pananalakay 
nito sa Afghanistan at 
Iraq. Nakatitiyak ang US 
na susuportahan ni Aro- 
yo ang iba pang pina 
plano nitong armadong 
panghihimasok kabilang ang 
posibleng pagsalakay sa Iran, 

Sa pagpapanatili ng kanilang 
neokolonyal na kapangyarihan sa 
Pilipinas, mahalaga para sa US na 
sinumang maging presidente ay 
magiging tapat nitong papet. Ang 
presidente ng neokolonyal na 
republika ang pangunahing nagpa- 
patupad sa bansa ng mga pata- 
karan ng imperyalismong US. 

Sa kasaysayan ng eleksyon sa 
Pilipinas, laging minamanok ng US 
ang kandidatong ipinagpapalagay 
na. pinakaepektibong makapagsi- 
silbi sa interes nito. Gayunman, 
hindi nagsasara ng pinto ang US sa 


pagbaling naskon na ba. "pang. nga. kandidatong 
~ ANGA Nilalaman 
ALAN firea 


Ang Ang Bayan ay Ilalabas sa 
wilang Pipino. Bisaya, Tako, Ki 
upon, Waray at ingles 


Paglilibre sa US sa ICC, kinundena 3 
Pakulo sa Mindanao 3 


Mga Ulat Koresponsal 


a GG a mla a | Tatlong Mahahalagang Aral 4 

Plea kaman Wah fatal na | Pakikibaka sa Isabela at Cagayan 7 

muwsbigspewouwonog.. | ean Amando Malay s 

Tumatanggap ang Ang Bean ng | Biag na sarhento, pinalaya H 

mga konihayon sa anyo ng mga 

Shin at batta. hinintay dinang (6a Ibayong Dagat 

Mga bulan, nalalantad 10 

Paglaban sa US, lumalawak 11 

iinis pamamagitan ngamatis: |. Kasakiman ng GB sa Africa Hi 

Ergteyanyanoo com Batita a 


ay nG 


TO dalaman aa Kas Kuan 
ng Komite Sentia ng Partido Komunista ng Plipinas 


paborable para sa mga interes nito. 
Sa katunayan, nagkakaisa ang 
lahat ng mga reaksyunaryong 
partidong pulitikal sa mga punda- 
mental na patakaran kaugnay ng 

relasyong papet-amo sa 
pagitan ng neokolonyal na 
republika at ng imperyalis- 
tang US. 

Bagamat pabor sa US 
fna manatili sa poder si 
Arroyo, inihahanda pa rin 
nito bilang reserbang 
kabayo si Gen. Angelo 
Reyes, kasalukuyang kalihim 
sa depensa. Si Reyes, na 
tuwirang kumukuha ng 
mga atas mula sa 
Pentagon, ay kasalukuyang nag- 
sisilbing “handler” ni Arroyo. Si 
Reyes din ang pangunahing upisyal 
sa gubyerno ni Arroyo na 
nagtutulak ng militarismo ng 
rehimen sa pagharap sa rebolu- 
syonaryong kilusan. 

Napakalaking pahirap at pin- 
sala ang idinudulot sa mamama- 
yang Pilipino ng militarismo at 
sukdulang pangangayupapa ng re- 
aksyunaryong rehimeng Arroyo sa 
imperyalismong US. Kaya naman 
hiwalay na hiwalay na ito sa 
mamamayan. Hirap na hirap na 
makakuha si Arroyo ng tunay na 
suporta ng mamamayan para sa 
kanyang pagtakbo sa darating na 
halalan, 

Tiyak na kung magkakabatohan 
lamang ngayon ay lalampasuhin 
siya ng iba pang mga kandidato. 
Upang manalo, kakailanganin ni 
Arroyo ng napakalaking milagro-. 
malawakang pandaraya, pandara- 
has at malakihang panghihimasok 
ng US sa eleksyon, 

Kung ipagpipilitan pa rin ni 
Arroyo na tumakbo sa darating na 
halalan, mabibigyan ang mamama- 
yang Pilipino ng pagkakataon na 
pagbayarin siya nang mahal sa 
lahat ng mabibigat na kasalanan 
niya sa bayan. Hi 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Kasunduang ilibre ang US sa pag-uusig sa ICC, kinundena 


aring kinundena ng Partido Komunista ng 
Mis 
banyo na hwag Ira ang sinumang mama- 
ayan ng ÙS sa pagal sa Intemational trial 
Court (ICC) o anumang "rd countsy" para sa mga 
kimen ban sa sangataihan. Ang kasunduan. ta 
tinaguriang "Arida 98,” ay nilagdaan. nina Foreign 
Afala Secrerary Blas Ople at US State Seeretary Colin 
Pawei bago pa man turalak papuntang US al Arya 
noong Mayo 
S3 isang pahayag sa midya nitong Hunyo 3, sinabi 
ni cregaria "ka Roger Rosal, tagapagsalita ng Partido, 
na ang Article 98 ay tiyak na Kredo sa layuning 
paigtingin at palawakin pa. ang. aakit. ng 
biiabangyong militar ng US sa banse, Dahi hindi 
papanagutin ang mga Wapa at opeatiba ng US sa 
kanilang mga krimen, anya, lalang lalakas ang loob 
milang maglunsad ng walang pakundangang agresyon. 
Sinat nn Ka Roger na ang Article 08 ay bag sa 
1908 Rome Statute na pinirmahan ng Pilpinas hoang 
Disyemre 200. Ang Rame Statute ay intermasyural na 
lasing piada ng Ta na bansa at magtatag «a 


ICC. Ang ICC ang inatasang maglitis sa mga krimen 
tulad ng henosidyo, mga krimen sa digma at krimen 
kaugnay ng agresyon ng mga dayuhang tropa. 

Dating pinirmahan na rin ito ng US subalit umatras 
ito rito noong Mayo 2002. Mula noon, patuloy nang 
iniipit ng US ang iba't ibang bansa upang tumiwalag o 
huwag pumirma rito. Sa ngayon, umaabot na sa 39 na 
bansa ang napalagda ng US sa Article 98 bunga ng 
pangangampanya nitong uk-ukin ang bisa ng Rome 
Statute. Hanggang Hulyo 1 ang ibinigay na taning ng 
US sa mga bansang pumirma sa Rome Statute na 
kumalas dito, kundy pagkakaitan sila ng US ng ayuda 
militar, 

Sa kaugnay na balita, iginiit ni Vice President 
Teofisto Guingona kay Foreign Affairs Secretary Blas 
Ople na dapat ihayag na sa publiko ang buong 
kasulatan ng Article 98. Ipinahayag niya ang 
pangamba na sasaklawin nito maging ang mga tro- 
pang Amerikanong gumawa ng mga ordinaryong 
krimen. Sinabi rin niya na ang Article 98 ay isang 
tratado na dapat talakayin at ipaubaya sa senado at 
lagpas na sa saklaw ng ehekutibo. t} 


Pakulo sa Mindanao 


Malakanyang nagpakulo ng panlilinlang sa pagdalaw ni Arroyo 


ragpakana ang Malakanyang ng 
sarisaring panlilinlang para 


chief information officer ng MILF, na 
gumawa ng ganoong sulat si Salamat. 


pagtakpan ang totoong mga pangyayari 
sa Mindanao at may maibalitang kaiga- 
igaya ang midya kaugnay ng isang 
linggong dalaw ni Gloria Macapagal- 
Arroyo doon nitong Hunyo. 
Pinakamatingkad rito ang pagpa- 
palabas ng Malakanyang ng gawa- 
gawang sulat mula raw kay Hashim 
Salamat, tserman ng Moro Islamic Li- 
beration Front (MILF) na nagsasaad na 
kusa umanong hindi kikilos ang MILF sa 
dalawang bayan sa Maguindanao 
(Pagalungan at SK Pendatun) at isang 
bayan sa North Cotabato (Pikit) upang 
maging "sona ng kapayapaan" ang 
naturang mga lugar. Binasa ang sulat 
nang pumunta si Gloria Macapagal- 
Arroyo sa Pagalungan, Maguindanao. 
Subalit sa isang panayam sa radyo, 
mariing itinanggi ni Mohagher Iqbal, 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Aniya, ito ay bahagi lamang ng taktikang 
panlilinlang ng Malakanyang. 

Ang pagdedeklara ng mga "sona ng 
kapayapaan” ay dati nang taktika ng 
reaksyunaryong gubyerno para maling 
ilarawan na ang anumang karahasan sa 
isang lugar ay pawang nagmumula sa 
mga rebolusyonaryong pwersa tulad ng 
BHB at MILF Isa itong malaking 
ipokrisiya dahil habang pinagbabawalang 
pumasok sa lugar ang mga rebo- 
lusyonaryo, libre pa ring pumasok ang 
AFP para maghasik ng takot at labagin 
ang mga karapatang-tao ng mamamayan. 

Sa kanyang panayam, idineklara ni 
Iqbal na paigtingin pa ng MILF ang mga 
opensiba nito dahil. pinag-ibayong 
operasyong militar ang naging tugon ng 


Pak 


Sundan sa pahina 3 


DEX moa urar konesponsa. 


Tatlong mahahalagang aral 


(Pangalawa sa serye ng mga artikulo tungkol sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo 


sa Samar.) 


a mahigit dalawampu't limang 
taong karanasan sa pagsusu- 
long ng tunay na reporma sa 

lupa sa isang baseng gerilya sa 

Samar, tatlong mahahalagang aral 

ang nahalaw: 1) sa proseso ng 

pagsusulong ng antipyudal na 
pakikibaka nabubuo ang matatag at 
malalim na baseng masa; 2) kaila- 
ngang magpakahusay ang Partido sa 

taktikal na pamumuno nito; at 3) 

kailangang laging paghandaan ang 

kontra-atake ng kaaway. 


PAGBUBUO NG MATATAG AT MALA- 
LIM NA BASENG MASA. Bumilis ang 
pagtaas sa antas ng mga orga- Y 
nisasyong masa sa baseng gerilyang 
ito sa relatibong maikling panahon 
bunga ng pag-unlad at pagsigla ng antipyudal na 
pakikibaka, 

Makaraan ang anim na buwan lamang ng rebolu- 
syonaryang pagkilos mula nang unang makaugnay ang 
mga kasama sa lugar noong huling kwarto ng 1977, 
sinimulan na ang antas baryong pakikibakang masa. 
Naisagawa ito sa kalagayang mga grupong pang- 
organisa ng magsasaka (GPM) pa lamang ang 
karamihang naitatayo at iilang baryo pa lamang ang 
natayuan na ng mga komiteng pang-organisa ng 
magsasaka (KPM). Kabilang sa mga pakikibakang 
masang ito ang lihim na pagpapababa ng upa sa lupa, 
pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid, 
paglaban sa usura at pagkilos ng mga organisasyong 


masa bilang kooperatiba mula sa simpleng tiklos 


(palitan ng paggawa) hanggang sa komunal na 
produksyon. 

Ang mga pakikibakang masang ito ay may 
malaking naitulong sa konsolidasyon, pagpapalakas at 
pagpapalawak ng rebolusyonaryong organisasyong 
masa. Dahil sa mga kongkretong benepisyong nakamit 
ng masang magsasaka mula sa mga ito (basahin sa 
nakaraang isyu ng AB, Hunyo 7, 2003), dumami ang 
nagkusa at naghangad na sumapi sa mga 
organisasyong masa, 

Bago matapos ang 1978, ang pag-oorganisa sa 
karamihan ng mga baryo ay naitaas na sa antas KPM 
habang naitatayo na rin ang mga ganap na samahang 


“Paak 


mula sa pahina 2 


Tehimeng Arrayo. Ito ay sa kabila ng pagpapaunlak ng 
MILF sa kahilingan ng mga tagapagtaguyod ng 
kapayapaan na magdeklara ng tigil-putukan mula 
Hunyo 2 hanggang Hunyo 12, na pinalawig pa hang- 
gang Hunyo 22. 

Bago dumating si Arroyo ay sapilitang pinaalis 
ang internal refugees mula sa iba't ibang evacuation 
center kahit hindi pa humuhupa ang mga pananalakay 
ng AFP sa mga lugar na kanilang nilikas. Binigyan 


4 


naman ng dagdag na pagkain ang mga naiwan bilang 
pakitang-tao. Agad itong nahinto pag-alis ni Arroyo. 

Mismong ang DSWD ay nag-ulat na umaabot na sa 
215 ang bilang ng mga sibilyang namamatay sa 
walang humpay na mga operasyon ng AFP laban sa 
MILF at mamamayang Moro. Sa mga kaswalting ito, 43 
o 2016 ay mga batang edad 10 taon pababa na 
namatay sa tigdas, pulmonya, pagtatae at kakulangan 
ng tubig sa katawan (dehydration), karamihan sa mga 
evacuation center z 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


maa uiar Koresronsar FX] 


masa (GSM) sa ilang abanteng baryo. Pagdating ng 
1979, antas GSM na ang pag-oorganisa sa karamihan 
ng baryo. Kasabay ng pag-unlad ng armadong pakiki- 
baka, sabayang sinasaklaw ng antipyudal na kampan- 
ya ang maraming baryo. Halos 90% na ng dapat 
maorganisa ay lumalahok at sumusuporta sa iba't 
ibang paraan sa mga pakikibakang masa at armadong 
pakikibaka, 

Patuloy din ang pagtaas ng kakayahan ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa na sumuporta 
sa armadong pakikibaka 

Nakapagpalitaw ang antipyudal na pakikibaka ng 
mga aktibistang masa at rebolusyonaryong masa na 
napanday sa makauring tunggalian. Sa proseso ng 
pakikibaka, nakilala ng masa ang kanilang mapag- 
pasyang lakas na ibinunga ng kanilang pagkakaisa at 
determinasyong pawiin ang pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala na malaon nang nagbaon 
sa kanila sa kahirapan at pagkaalipin 
Ang noo'y kimi, sunud-sunuran, api at 
pinagsasamantalahan at watak-watak na 
masang magsasaka ay bumabangon, 
nagkakaisa at unti-unting. nagiging 
makapangyarihang lakas laban sa uring 
panginoong maylupa. 

Ang baseng antipyudal sa naturang 
lugar ay nagsisilbi rin ngayong balwarte. 
ng mga ligal at hayag na mga aksyong 
masa sa mas malawak na saklaw kabilang 
na ang mga sentrong bayan. 

Ang makasaysayang pagbabangon ng 
masang magsasaka rito at marami pang 
katulad na lugar ay may malalim na 
kabuluhan hindi lamang sa mga lokalidad kung saan 
ito nagaganap kundi sa kabuuang pagsulong ng 
pakikibakang pambansa, 


PAGPAPAKAHUSAY SA TAKTIKAL NA PAMUMUNO. Sa 
paglulunsad ng antipyudal na pakikibaka, napaka- 
halaga ng mahusay na taktikal na pamumuno ng 
Partido. 

Sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ng Partido sa 
hakbang-hakbang at sustinidong pagsusulong ng mga 
antipyudal na pakikibaka ng masang magsasaka, 
napahina ang pampulitika at pang-ekonomyang 
kapangyarihan ng mga panginoong maylupa at komer- 
syante-usurero sa lugar. Makikita ito sa matagumpay 
at makabuluhan na paghina ng pyudal at malapyudal 
na mga pagsasamantala at pang-aapi at. pangi- 
ngibabaw na ng kapangyarihang pampulitika ng 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


mamamayan sa lugar. 

Sa proseso ng pagpapatupad ng taktikal na 
pamumuno ng Partido sa paglulunsad ng antipyudal 
na pakikibaka sa lugar, mayroong mahahalagang aral 
na nahalaw ang mga kasama, kapwa mula sa mga 
positibo at mga negatibong karanasan: 


Marapat na may sapat na panlipunang pagsisiyasat at 
pagsusuri sa uri sa lugar upang wastong natatakda ang 
angkop na mga taktika. May kabuuang pag-unawa ang 
mga kasama at masa sa pagsusuri sa mga uri at sa 
pyudal at malapyudal na pagsasamantala na umiiral sa 
lugar, Sa gayon, tama sa kabuuan ang naitakdang mga 
target, layunin, patakaran at nalsagawang mga 


hakbangin. 
Ngunit nagkulang sila 
panlipunang 


sa mas masinop na 
pagsisiyasat at pagsusuri sa mga uri, 
kaya may mga natamaan na hindi na 
kinailangang matarget at mayroon ding 
mga mas maigeng hinarap sa pama- 
magitan ng demokratikong konsultasyon 
at pagbibigayan sa halip na matinding 
kumprontasyon. 


Tiyaking umaayon sa umiral na 
patakaran ng Partido ang anumang taktika sa 
pagsusulong ng rebolusyong agraryo. 
Mahalaga ito upang matiyak na ang mga 
taktika ay nakabatay sa mga prinsipyo 
at patakaran at hindi lamang sa kung 
Ñ ano ang gusto at kayang kamtin. 

Sa kabuuan, umayon sa mga 
prinsipyo at patakaran ng Partido ang 
pagsusulong ng antipyudal na pakikibaka sa lugar. 
Gayunman, nagkaroon ng ilang kahinaan na sa 
kalakha'y bunga ng pagbatay lamang sa lakas ng 
organisasyon at pagkilos ng masa at pagkaligta sa 
itang aktwal na kalagayan at praktikal na 
konsiderasyon 

1) May mga kahilingang lumampas sa nararapat. 
Isa na ang masyadong mataas na sahod ng mga 
manggagawang-bukid na hiningi mula sa mga 
mayaman at panggitnang magsasaka. Dahil hindi 
naisaalang-alang ang  pagkamakatarungan ng 
kahilingan, pumigil ito sa pagsulong ng produksyon sa 
lugar sa ilang panahon. Sa ilang baryo, hindi 
nakayanan ng mga mayamang magsasaka at 
panggitnang magsasaka na umupa ng lakas-paggawa. 

Isa pa ang sobrang pagpapababa sa interes sa 
hangad na pawiin agad ang usura at lubusang 


[ER] waa viar xonesronsa: 


pagkaitan ng tubo ang mga 
komersyante-usurero. Ito'y sa halip 
na isagawa ito nang hakbang- 
hakbang. Dahil dito, hindi 
naeenganyo ang mga usurero na 
magpautang at nawawalan ng 
makukunan ng kapital ang mga 
magsasaka. 

2) Hindi rin dapat ginamit ang 
masyadong kumprontasyunal. na 
paraan sa pakikitunggali sa ilang 
taktikal na alyado, tulad ng ilang 
naliliwanagang panginoong may- 
lupa at alyadong komersyante. Sa 
halip, kailangan ang pagtitimpi sa 
pakikipagrelasyon at pagpapa- 
kahusay sa demo- paga 
kratikong pakikipag- 
konsultasyon sa mga 
alyado. Iwasan na 
hindi masyadong ma- 
pahiya sila sa mama- 
mayan sa baryo. 

2) Dapat pinag-isa na lamang 
ang pakikibaka sa mga baryo kung 
saan iisa ang katunggaling pangi 
noong maylupa, sa halip na 
isinulong ang mga iyon nang hiwa- 
hiwalay at paulit-ulit. 


Tiyaking naihanda sa pakikibaka 
ang kaisipan at organisasyon ng masa. 
Kailangang tiyakin na alam ng 
masa kung ano ang isyu, sino ang 
pangunahin at segundaryong tar- 
get at ano ang anyo at pama- 
maran ng pagkilos 

Sa kabuuan ay mahusay na 
naisagawa ang tungkuling ito. 
Nagkaroon lamang ng ilang kahi- 
naan sa aspeto kung saan natukoy 
ang sumusunod na mahahalagang 
arak 

1) Kailangang palaging pina 
iiral ang malakas na tiwala sa masa. 
Hayaang yumabong ang inisyatiba 
ng masa at mapabibilis ang 
pagpapanday ng mga aktibista at 
lider masa. 

Pinuna ang ilang pagkakataon 


kung saan ang ilang kadre at 
pwersang pultaym sa halip na mga 
lider masa ang nanguna sa 
pagharap sa mga target ng hayag 
na kumprontasyon, tulad ng pag- 
papababa ng upa sa lupa, pagpa- 
pataas ng sahod at pagbaka sa 
labis-labis na tubong komersyante. 

2) Mahalaga ring higit na 
paunlarin ang pagdaraos ng mga 
asambleya bilang napakaepek- 
tibong paraan ng maramihang tu- 
wiran at demokratikong pagpapa- 
lahok sa masa sa pagtalakay sa 
mga suliranin at pagbubuo ng 
kapasyahan, at pagkuha ng kani- 


lang ideya at pagsang-ayon. Sa 
ganoon, maiiwasan ang paglilimita 
sa papel ng masa sa pagpapatupad 
ng mga desisyon at panawagang 
ibinababa na lamang sa kanila ng 
pamunuan ng mga organisasyong 
3) Mahalagang nalalagom ang 
mga karanasan pagkatapos ng 
bawat partikular na laban, liban pa 
sa pagtatapos ng kabuuang laban. 
Layunin nitong makamit ang 
pagkakaisa ng lahat sa mga 
positibo at negatibong aral mula 
sa bawat karanasan upang magsil- 
bing gabay sa susunod pang mga 
rebolusyonaryong pagkilos 


PAGHANDAAN ANG KONTRA- 
ATAKE NG KAAWAY. Sadyang 
mainit sa mata ng kaaway ang mga 
antipyudal na pakikibaka dahil 
direktang hinahamon, winawasak 
at pinapalitan na nito ang kapang- 
yarihang pyudal at malapyudal sa 
kanayunan at may mahigpit na 
kaugnayan ito sa armadong pakiki- 
baka. Kaya't sa simula't simula pa 


lamang, dapat paghandaan ang 
posibleng ganting reaksyon ng 
kaaway, laluna ang paggamit ng 
pinagsanib na pandarahas ng mga 
pwersang pyudal at pasista. 

Matindi ang mga pinsalang 
matatamo ng masa kapag hindi 
sapat na naisasaalang-alang at 
napaghahandaan ang reaksyon ng 
kaaway, tulad ng reaksyon nila sa 
kampanyang antipyudal ng 1979- 
1981. Ditoy nakipagsabwatan sa 
mga operasyong militar ang apat 
sa siyam na panginoong maylupa. 
Bunga nito, walang lider-mag- 
sasaka ang pinaslang at maraming 

iba pa ang pinahirapan ng 
mga pwersa ng militar at 
mga panginoong maylupa. 
Sa ilang baryo kung saan 
naging lubhang matindi 
ang pananalakay ng kaa- 
way, napilitan ang masa na lumikas 
at tumira sa gubat. 

Kailangang naihahanda. ang 
masa sa dapat nilang gawin kung 
gumanti ang kaaway, kung paano 
organisadong haharapin ang atake 
ng kaaway, kung paano panganga- 
lagaan ang seguridad ng mga lider 
masa at kung ano ang iba pang 
mga hakbanging pananggalang. 

May mga pagkakataong kaila- 
ngan din ang napapanahong pag- 
gamit ng rebolusyonaryong arma- 
dong pwersa o aksyong militar 
upang parusahan ang mga des- 
potikong panginoong maylupa na 
marahas at aktibong kumakalaban 
sa kilusang magsasaka, 

Nang paisa-isang parusahan ng 
BHB sa tulong ng rebolu- 
syonaryong masa ang mga sagad 
sarin at may utang na dugo na 
panginoong maylupa, nabawasan 
ang mga nabiktima nila, napahinto 
at nanyutralisa ang iba pang kaa- 
way sa uri na may tendensyang ku- 
malaban sa rebolusyong agraryo at 
demokratikong rebolusyon. E 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


moa uiar konesponaa. [FR] 


Pakikibakang agraryo sa Isabela at Cagayan 


Interes sa pautang napababa, 
presyo ng mais napataas 


TAGUMPAY ang magka 
NE 
Ea usura at pun sa pagpa 

pataas ng presyo ng produkto ng 
Pagsasaka ta Taba mi Cagayan 

banig isandaang. barya sa 
datavana bayan sa Isabela ang 
nakinabang 2a pagpapababa. ng 
interes sa pautang, 

sa Echague, Isabela, napababa 
ang interes sa Sruntang na Eining 
Palay mula 35% tungong 25% kada 
Eman. Nakamit Ha sa pakikipag 
dayalogo ng mga magsasaka sa 
mga. komedyana sa. sentrong 
Bayan noong Mayo 1 at 20 

Hindi agad napapayag ang mga 
kamayan sa 1n 
ng mga magsasaka. Sa 


libong 


Umabot sa 500 magsasaka ang 
lumahok sa unang pagkilos. Libu- 
polyeto 

naipamahagi at maraming istri 
ang isinabit nila sa mga tabing 
kalye at mga community center ng 
sampung baryo. Naglunsad rin sila 
ng mga pulong masa. 

Sinuportahan ng ilang kagawad 
ng Sangguniang Bayan ang paki- 
kibaka ng mga magsasaka. 

Sa bayan naman ng Jones sa 
parehong prubinsya, 

50% pagbaba ng interes sa pakiki- 
pagdayalogo rin ng 
mga magsasaka sa 
mga 

noong Mayo 26. Mula 
sa dating 8'e buwan- 


magsasakang nangungutang sa 
kanila na magbenta ng produkto sa 
kanilang ibang komersyante. 
jer Dalawampu't isang baryo 
naman sa mga bayan ng Baggao at 
Gattaran, Cagayan ang makikina- 
bang sa matagumpay na pakikibaka 
para sa pagpapataas ng presyo ng 
mais at pagpapababa rin ng interes 
sa pautang. 

Napataas ang presyo ng mais 
mula P6.00 tungong P6.60 kada 
kilo. Napababa naman ang interes 
sa pautang mula 5-10% tungong 
ave kada buwan. 

Apat na komersyante sa Bag- 
gao ang tinarget ng kampanyang 
nagsimula pa noong Marso. Tatlo 
sa kanila ang tumugon sa kahi- 


ang 


nakamit ang 


komersyante 


unang dayalogo, nag- buwan, á% na la- lingan ng mga magsasaka matapos 
matigas ang mga ko- mang ang patubo ang kumprontasyon noong Mayo 6. 
mersyante na hang- ngayon ng mga Bilang parusa, binoykot ng mga 


gang 5% lamang ang 
maaaring ibaba ng 
kanilang patubo. 


usurero. Bukod ri- 
to, pinayagan na rin ng 
mga usurero ang mga 


magsasaka si Boy Lim, ang 
komersyanteng hindi pumayag sa 
kanilang iginigiit. n 


iyam na elemento ng 52nd Reconnaisance 

Company ng Philippine Army ang nasawi sa 
opensiba ng Bagong Hukbong Bayan noong Mayo 
4, alas-5 ng hapon sa Sityo Ugis, Agaman Sur, 
Baggao, Cagayan. 

Ang 10-kataong tim ng 52nd Recon Coy ay 
nagpapanggap na yunit ng BHB habang gumaga- 
lugad sa nasabing purok simula pa ng umaga. 
Bahagi ito ng operasyong militar ng pinagsanib na 
tropa ng 41st IB, 52nd Recon Coy at 117th PNP- 
Baggao na nagsimula noong Marso 28. 

Layunin ng operasyong ito na hadlangan ang 
patuloy na paglakas ng kilusang masa para maitaas 
ang presyo ng produkto ng magsasaka at maibaba 
ang interes ng pautang. Gayundin, nais nilang 
wasakin ang lumalawak at dumaraming pwersa ng 
rebolusyonaryong kilusan. 


9 sundalo ng 52nd Recon Coy, patay sa kontra-opensiba ng BHB 


Matapos mapinsalaan, lalong nagpakawala ng 
bangis ang mga sundalo ng Philippine Army at 
tinarget ang mga sibilyan. Sa mga sumunod na 
araw, nanalasa ang mga sundalo at biniktima ang 
mga sibilyan: 

(2) tinakot at ninakawan ang pamilyang De la 
Cruz: pilit na isinubo kay Herminio ang kanyon ng 
baril; tinakot at binugbog si Romeo: at si Analyn, 
buntis, pinaghinalaang kasapi ng BHB ay 
kinaladkad at ninakawan pa ng P3,000: (b) 
kinaladkad at ninakawan ng pitong manok si 
Pidong Dominsel: (k) tinakot at inakusahang 
sumusuporta sa BHB si Randy Battala, isang 
kagawad ng barangay (d) sinikmuraan ang tatlong 
kabataan ng Agaman Norte matapos mabigong 
sumunod sa utos ng mga sundalo na sunduin ang 
isang upisyal ng barangay. Ëi 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Dean Armando Malay 


Isang patriotiko at demokratikong mamamahayag 


at tagapagtaguyod ng karapatang-tao 


pwersa kay Dean Armando Malay. Si Dean Malay 

ay naging kasapi ng National Democratic Front 
noong dekada 1980. Isa siyang dakilang 
tagapagtanggol ng mga kalayaang sibil, 
nangungunang tagapagtaguyod ng kalayaan at 
katotohanan sa pamamahayag at walang-kupas na 
simbalo ng patriyotismo. Namatay siya noong Mayo 
15 sa edad na 80. 

Si Dean Malay ay isang bukal ng inspirasyon at 
tapang sa ligal na demokratikong kilusan sa mahigit 
tatlong dekadang paglaban para sa katarungan at 
karapatang-tao noong panahon ng diktadurang US- 
Marcos at pagkatapos niyon. Kahanay siya ng mga 
dakilang antipasista tulad nina Lorenzo "Ka Tanny" 
Tahada, Sen. Jose "Ka Pepe" Diokno, Joaquin "Don 


Naat ang lahat ng mga rebolusyonaryong 


Chino" Roces at iba 
pa na nagpamalas 
ng militansya 
harap ng panlulupig $ 
ng pasistang dikta- | 
dura. i 
Kabilang si Og 
Dean Malay sa 
mga mamamaha- 
yag na nagkamit 
ng pinakamataas na respeto mula sa mga 
kapwa mamamahayag at iba't ibang sektor ng mama- 
mayan. Ibinigay sa kanya ang pinakamatataas na 
gawad bilang mamamahayag, kabilang ang Lifetime 
Achievement Award mula sa National Press Club, 
Outstanding Journalists! Award at Distinguished 


WpBihag na sarhento, pinalaya ng BHB 


INALAYA nitong Hunyo 9 ng Ruperto Tuyac 

Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) si 
Sgt. Ramiro Lawas ng First Scout Ranger Regiment sa 
isang di pinangalanang baryo sa Compostela Valley. 
Ipinasa siya ng BHB sa mga kinatawan ng 
International Committee of the Red Cross (ICRC), na 
nagpasa naman sa kanya kina Meyor Rodrigo Duterte 
ng Davao City, Fr. Roberto Batawan at Sr. Annie Oser 
ng Diocese of Butuan City. 

Si Lawas ay nasugatan at dinakip noong Abril 4, 
2002 sa isang matagumpay na ambus ng BHB sa 
Barangay Nabunga, Boston, Davao Oriental. Halos 
nalipol ang buong yunit ni Lawas sa pananambang na 
ito ng magkasanib na pwersa ng 2nd Pulang Bagani 
Coy at ng Conrado Heredia Command-Front 20. 
Sampung sundalo ang patay at 12 ang sugatan 
habang walang kaswalti sa panig ng BHB. Nasamsam 
sa labanang ito ang walong M16, isang M203 at isang 
50 mm mortar 

Sa isang panayam sa kanya ng midya, sinabi ni 
Lawas na ginamot ng BHB ang kanyang mga sugat at 
mahusay siyang tinrato habang nasa pangangalaga 
nila. Hindi nila ako tinratong bihag, aniya. Idinagdag 
din niya na bunga ng tagal ng kanyang 
pakikisalamuha sa mga Pulang mandirigma, 
nauunawaan na niya ngayon kung bakit naglulunsad 
ng rebolusyon ang BHB. "Narito sila para palayain ang 


mamamayan mula sa pang-aapi,” sabi ni Lawas. 

Nagpahayag din ng paghanga si Lawas sa 
mapagkasamang samahan at pagkakapantay-pantay 
na nasaksihan niya sa BHB. Partikular niyang pinuri 
ang proseso ng pagpuna at pagpuna-sa-sarli. Aniya, 
ibang-iba talaga ang BHB sa "burgis na militar, 
Sinabi rin ni Lawas na maling-mali ang sinasabi ng 
AFP sa mga sundalo tungkol sa katangian ng BHB, 

Bago pinalaya si Lawas, iniulat muna ng militar na 
nawawala siya at di nagtagal ay itinuring nang patay. 
Aniya, hindi gaanong nagpursigi ang AFP na hanapin 
o iligtas siya. 

Ayon kay Jorge "Ka Oris" Madlos, tagapagsalita ng 
NDF-Mindanao, si Lawas ay pinalaya sa batayang 
makatao. Dagdag niya, ang pagpapalaya kay Sgt. 
Lawas at mahusay na pagtrato sa kanya ay pagtalima 
ng BHB sa Comprehensive Agreement on Respect for 
Human Rights and International Humanitarian Law 
(CARHRIHL), sa Geneva Conventions at iba pang 
pandaigdigang makataong batas. 

Kabaligtaran ng makataong pagtrato kay Lawas ng 
BHB, apat na Pulang mandirigmang hors de combat 
ang 'sinalbeyds ng militar sa Davao Oriental. Sina 
Nerio Dioso, 33: Rodrigo Ungayo, 42: Ruben Tanoy, 
347 at Ruby Jean Custodio, 21 ay dinakip, pinahirapan 
at pinatay ng áth Special Forces Coy sa Sityo 
Kauswagan, San Isidro, Lupon nitong Hunyo é. m 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Leadership in Journalism Award. 
Noong 1994, isa rin siya sa mga 
tumanggap ng 10 Outstanding 
Filipinos Award. 

Siya ay naging Dean of Student 
Affairs sa University of the 
Philippines noong dekada 1960 at 
nasa katungkulang ito noong 
sumiklab ang Diliman Commune, 
isang malawakang pakikibaka at 
itang araw na militanteng 
pagbabarikada ng mga estudyante 
sa kampus ng UP sa Diliman noong 
1970. Pinuri niya ang mga 
estudyante at sinuportahan ang 
kanilang kilusan. Magmula noon, 
hindi na nahiwalay sa kanya ang 
mapagmahal na taguring “Dean.” 

Nirespeto siya ng mga 
estudyante dahil sa kanyang 
walang pag-iimbot na pagsuporta 
at paglahok noon sa mga 
demonstrasyon ng mga estudyante 
sa loob at labas ng kampus para 
iprotesta ang mga problema sa 
eskwelahan at sa lipunan na dulot 
ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo. Itinuring ni 
Dean Malay ang aktibismo ng mga 
estudyante sa harap ng paniniil ng 
estado na katumbas ng pakiki- 
paglaban ng mga Katipunero sa 
harap ng paniniil ng kalonyalistang 
Espanyol. 

Nang ipataw ang batas militar 
noong 1972, sinuportahan niya 
ang pakikibaka ng mga estudyante 
at mamamayan para sa pagpapa- 
numbalik ng mga demokratikong 
karapatan, 

Sumanib siya sa iba pang mga 
sektor na lumalaban sa pasistang 
diktadura. Tumulong siya sa pag- 
organisa at naging tagapangulo 
ng KAPATID, isang organisasyon ng 
mga kamag-anak at kaibigan ng 
mga detenidong pulitikal. Naging 
Pangalawang Tagapangulo rin siya 
ng SELDA, isang organisasyon ng 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


mga dating detenidong pulitikal. 

Isa si Dean Malay sa mga 
naging patnugot ng WE Forum, ang 
unang pahayagang bumasag sa 
pagpapatahimik at monapalyo ng 
pasistang diktadura sa masmidya, 
tuluy-tuloy na naglantad sa mga 
pang-aabuso at kasinungalingan 
ng diktadurang Marcos at 
naggumiit na makalabas sa kabila 
ng puspusang pagsisikap ng 
diktadura na sikilin ito. Ikinulong 
si Dean Malay, kasama ang iba 
pang nasa patnugutan at istap ng 
WE Forum, at sinampahan ng 
kasong subersyon noong 1982 
dahil sa kanyang mga isinusulat 
laban sa diktadura kabilang ang 
paglalantad sa pahayagan ang 
pagiging peke ng 27 medalya ni 

Ni isang saglit ay di nawala ang 
diwang mapanlaban ni Dean Malay. 


Lubos na pinahahalagahan 
ng Partido Komunista ng 
Pilipinas ang mga ambag ni 
Dean Malay sa 
rebolusyonaryong kilusan. 


Oras na makalabas sa piitan, 
kapiling niya ang mga demons. 
trador na sumisigaw ng pagpapa- 
laya sa lahat ng mga bilanggong 
pulitikal at pagwawakas sa dikta- 
durang Marcos. Nang pinaslang 
noong 1983 ang karibal ni Marcos 
na si Sen. Benigno Aquino, kasama 
si Dean Malay sa milyun-milyong 
mamamayang dumagsa sa lansa- 
ngan para ipaglaban ang karapatan 
sa pamamahayag at kalayaan ng 
sambayanan. Isa siya sa mga 
namuno sa Nationalist Alliance for 
Justice, Freedom and Democracy 
(NAJFD) noong 1984, isang nagka- 
kaisang prente ng mga demokratiko 


at patriyotikong pwersang lumala- 
ban sa diktadurang Marcos, 

Nagtulungan din sila ni 
Felixberto “Ka Bert" Olalia ng 
Kilusang Mayo Uno sa pamumuno 
sa alyansa para sa pagtataguyod ng 
karapatan ng mga manggagawa at 
magkatuwang silang naging taga- 
pangulo ng National Alliance for 
the Protection of Workers Rights 

Mayroong malalim na pag- 
unawa si Dean Malay sa pangangai 
langang makibaka para sa pam- 
bansang kalayaan. Hanggang kaya 
ng kanyang katawan, lumahok si 
Dean Malay sa mga talakayan, 
protesta at demonstrasyon laban sa 
mga base militar ng US hanggang 
noong matagumpay na naisara ang 
mga ito noong 1991. 

Sumapi si Dean Malay sa 
National Democratic Front, kabi- 
lang ang ilan pang prominenteng 
patriyotiko at demokratikong pro- 
pesyunal, at aktibong lumahok sa 
mga pulong, talakayan at pag- 
aaral. Buung-buo niyang sinupor- 
tahan ang paninindigan at pag- 
kilos ng kanyang asawa, ang nauna 
nang yumaong si Paula Carolina 
"Ka Ayi" Malay, at mga anak at 
manugang nila para sa pambansa- 
demokratikong “rebolusyonaryong 
kilusan, 

Kabilang si Dean Malay sa 
sumuporta sa Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto noong 1992 
at aktibong naghikayat sa mga 
kasama na yakapin at isulong ito, 

Lubos na pinahahalagahan ng 
Partido Komunista ng Pilipinas ang 
mga ambag ni Dean Malay sa 
rebolusyonaryong kilusan. Malalim 
ang pakikipagkaibigan ng Partida 
Komunista ng Pilipinas kay Dean 
Armando Malay. Ang pagka- 
kaibigang ito ay habampanahong 
pahahalagahan at aalalahanin ng 
mga rebolusyonaryong Pilipino. m 


Mga bulaan, ibayo nang 
nalalantad at itinatakwil 


along tumatampok ang sukdulang iligalidad at 
| Qi 
pagkakahunlay sa mamamayan ng mga. Ter: 

duhyermang nagtilak at sumuporta ito 

Banga a ng patung-patong mang patunay na tahasan 
nilang HAilang ang kank anang mga mamamayan at 
ang Buong munda Ring sa pagakamay ng ag ng 
haapana af mans ertrean (WND), ang patayan Ng 
pagsalakay sa bansa, Tumatampok ko ngayon Biang 
Pinaamataking kasinungalingan ng mga mamumuno sa 
[ae United Kingdom mua. noong. Tandang 
Vatergate na nag-ala sa presidente non ng US va 
Si Richard Nixon na magbitiw sa katungkulan 

Fay mga panawagan na para sa Mmpeachment ni US 
President George W. Bush. Nitong Hunyo, sisimulan na sa kongreso 
Ng US ang imbestigasyon sa malawakang panlinlang ng ayang 
Pie at ng CIA. Pinagpipistahan na rin Ro 1g dumapa niyang 
Kalaban sa pulitika. Sa UK, sinimulan na rin sa paramenta ang 
imbestigasyon sa mga anomalya ng ulat pait na ginamit Bi 
Hai 

aihivata na vin sina President Jose Mara Azrar ng Spain at 
Prime Minister John Howard ng Australia. Partikular sa Spainy 
Patalo ang partida ni Aznar sa katatapos lamang na alalayan pari 
Sa patamarto Hudyat na nin ito ng napigirtong pagtataka sa 
Janya ng mamamayan sa susunod na halalan, 

nun a ning inaabandona sina Bash, Blair at Hewani ng 
kan sa kanang Mga upisyal ona umiiwas nang madamay s 
pagkakalantad ng maa kasinungalingan aë malas na pagbatikos 
ia kanila. Sa US, karamihan sa mga nagbitiw ay katulad nina Press 
See” ari Plche at lang upisyal Ng State Department na direktang 
Sangkot sa paghahabi Ng mga. kasinungalingan sa midya at sa 
publiko. kabilang in sa mga nagbitiw nang upisyal a Gen. Tommy 
Franks, kumander ng mga tropang Amerikano na sumalakay sa Tag 

Sa UK, mahigit 70 mua misma sa parida mi Bai ang 
kumakalaban na sa kanya, Hagbitiw si Code Smith, Tagapagsalita 
mi Bac Una "to, nagbitiw ne si Robin Cook, et ng House oF 
Commons at dating UK Foreign Secretary; Clare Short, Intemational 
Development Ministan; at ba pang upisyal sa gabinete ni Blai: 
Nagbanta ing magbitiw ang mga hepe ng MEG at MES, mga 
pambansang ahensyang pani ng UK 

sa Aastnla, nagbitiw si Andrew Wilke, senior inteligence 
analyst NG Office of National Assessments (pambansang ahensya sa 
paniki Dumidietansya na Hn si Pine Minister Jahn Howard sa 
Sagadsagarang pagsuporta sa gera sa Trag, Aniya, hindi niya alam 
Ba paliko ang ga datas nia Bush ak Blair at kabilang lamang 
Ang kanyang gubyerno sa mga nalinlang ng US at UK EH 


10 


Marami pang 
palsipikasyon 


sa sa pinakatampok na kasinunga- 

lingang labis na ikinagagalit ng ma- 
mamayan laluna sa mga bansang 
nakaladkad sa gera ay ang mga palsong 
ebidensyang ipinanakot ni Bush 
tungkol umano sa paggawa ng Iraq ng 
mga armas nukleyar, 

Sa kanyang State of the Union 
Address noong Enero, idineklara ni 
Bush na napatunayan nila ang pagbili 
ng Iraq mula pa noong 2001 ng 
malaking kantidad ng uranium mula sa 
Niger, isang bansa sa kanlurang Africa. 
Ang uranium, pangunahing sangkap sa 
paggawa ng armas nukleyar ay 
ginagamit umano ng Iraq sa paggawa 
ng mga armas nukleyar laban sa US. 
inilakip din ito ni Blair sa dossier na 
ihinanda ng kanyang gubyerno upang 
maghasik ng takot sa publiko at 
mabigyan sila ng pahintulot na kaagad 
na salakayin ang Iraq. 

Subalit ayon sa CIA, maagang 
bahagi pa lamang ng 2002 ay 
napatunayan na nilang hindi ito totoo. 
Kagyat itong ipinaabot ng CIA kay Vice 
Pres. Cheney at sa mga kinauukulang 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


maa viar xonesronsar [FR] 


ahensya at departamento ng gub- 
yernong US. Hindi lamang ito bina- 
lewala, ginamit pa nina Cheney ang 
palsong impormasyon sa talumpati ni 
Bush at ginawang sangkalan para igiit 
ang paggera sa Iraq 

Noon pa mang Setyembre 2002, 
naglabas na ang US Defense Intel- 
ligence Agency (DIA) ng lihim na 
pagtatasa na nagsasaad na "walang 
masasaligang impormasyon. kung 
gumagawa at nag-iimbak nga ng mga 
kemikal na sandata" ang Iraq. Itinago 
ng White House ang impormasyong ita 
at inutusang manahimik ang mga 
gumawa ng pagtatasa. Sa kabila nito, 
tahasang sinabi ni Bush at Rumsfeld 
sa kongreso ng US na may lihim na 
imbak si Saddam Hussein ng 
malalaking kantidad ng mga armas 
kemikal, kabilang ang VX, sarin, 
cyclosarin at mustard gas. 

Sa huling mga araw bago ang pag- 
atake ng US sa Iraq, lubhang naging 
desperado na ang rehimeng Bush na 
makapagpalitaw kahit paano ng 
ebidensya ng pagkakaroon ng Irag ng 
WMD. Kaya't isang lihim na yunit 
kumando sa ilalim ng Delta Force ng 
US Army Special Operations Forces ang 
ipinadala ng Pentagon sa Iraq para 
galugarin ito at maghanap ng WMD. 

Ang yunit, na tinatawag na Task 
Force 20, ay pinapunta sa Iraq bago pa 
man pumutok ang gera, Ginalugad nila 
ang malaking bahagi ng Irag, subalit 
wala silang natagpuan. Ayon sa 
kanilang ulat, sa dinami-dami ng 
kanilang napuntahang mga bodega, 
nakumpiskang armas at nadukot na 
mga siyentistang Iragi na sangkot 
umano sa paggawa ng WMD, wala 
silang nakitang patunay na may lihim 
na biological, kemikal o nukleyar na 
sandata ang rehimen ni Saddam 
Hussein, 

Inilihim din ng rehimeng Bush at 
Pentagon ang ulat ng Task Force 20 
ngunit sa kalauna'y naisiwalat din ita 
sa publiko. a 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Paglaban sa US, lumalawak 
sa Iraq at Afghanistan 


uhaw ang inaani ngayon. rs sa im bilang hudyat ng 
Jits mta sa masamang pagiaan Tat Nan 

bangin na Tanim nita aa Amerikano. Siausundan o 0g 
irag at Afghanistan. Sa halip na. mga ambis. Piapupatukan din 
makamtan. ang latablldad at ang mga tuekpynt ng LS aë mga 
Seguridad para aa mga interet nagpapatayan sundala. Noong 
milo, nahaharap mgayon ang US unya 12, pinabagsak ng mga 
Sa lumalawak na gatit at pag- Taqi ang isang helikopter na A- 
Taban ng mamamayan mua nang Bang US. 


sakupin nito ang dalawang Dahil sa di inaasahang tindi 
bansa. ng paglaban ng mamamayang 
Iraqi, sunud-sunod na operas- 


SA IRAQ. Umiigting ang pagla- yong militar ang inilulunsad ng 
ban ng mga Iragi sa mga US laban sa kanila. Di 
tropang Amerikanong bababa sa 27 Iragi 
umookupa ngayon sa ang napatay sa isang 
kanilang bansa. Hindi operasyong militar 
kagalakan kundi ma- noong Hunyo 12, 
lawakan at matin- kabilang ang lc 
ding galit. ang mang magsasaka 
nadarama nila sa na walang patu- 
pagsalakay at manggang pina- 
pagsakop ng US putukan ng mga 
sa Iq, bagay sundalong Am 
na kumitil na sa Y kano sa kanilang 
buhay ng mahi- J fpastuhan 
dit 7,000 sibilyang NP Para. ngayong 
Trai J mga bulag na tumi 
Ayon sa mga di tira sa di nakikitang ka- 
kumpletong ulat, mahigit 40 away ang US. Inilunsad noong 
nang tropa ng US ang nama- Hunyo 7 ang Operation Peninsula 
matay mula noong Mayo sa Strike kung saan mahigit 370 
paglaban ng mga Iraqi sa mga katao ang inaresto. Nitong 
pwersang mananakop. Nitong Hunyo 15 naman, inilunsad ang 
unang tatlong linggo pa lamang Operation Desert Scorpion kung 
ng Hunyo, 13 sundalong Ame- saan halos 400 katao ang 
rikano ang namatay at ilampu dinakip sa 47 reyd na isinagawa 
ang nasugatan. ng mga sundalong Amerikano sa 
Pangkaraniwang pangyayari Tikrit, Kirkuk at Baghdad. 
na ang pagpapaputok sa mga Marami sa mga inaresto ay mga 
Convoy ng US sa mga lugar sa inosenteng sibilyan, bagay na 
paligid ng Baghdad tuwing gabi... along ikinagagalit ng mga Iragi, 
koordinado at organisado ang Tanda ng palabang aktitud sa 
mga atake, na kinatatanglan ng US ng mga Iragi, halos walang 
pagpapaputok ng mga Iragi ng tumugon sa dalawang-linggong 


n 


palugit na ibinigay ng US para 
isuko ng mga Iraqi ang hawak 
nilang mga armas. 

Tinataya ngayong aabot sa 
200,000 tropa ang kakailanganin 
para imantine ang okupasyon, 
mula sa bilang na 160,000 
sundalong Amerikano at British 
na nasa Iraq ngayon. 


SA AFGHANISTAN. Tuluy-tuloy na 
hindi mapanatag ang mga pwersa 
ng US sa kanilang okupasyon sa 
Afghanistan sa kabila ng mahigit 
isa't kalahating taon na nilang 
pagsakop at pagpupwesta rito ng 
isang papet na rehimen. 

Bukod sa mga ali laban sa 
pang-aabuso ng mga tropang 
okupasyon ng US sa mga sibilyan, 
patuloy ang mga armadong atake 
kapwa sa mga sundalong Ame- 
rikano at mga pwersa ng papet na 
rehimeng Karzai. 

Nitong Hunyo 3, sinalakay ng 
mahigit 100 gerilyang Afghan 
ang mga pwersang milisya ng 
gubyernong Karzai sa prubinsya 
ng Kandahar, malapit sa 
hangganan ng Afghanistan at 
Pakistan. Nagpatuloy ang labanan 
hanggang kinabukasan. Ayon sa 
mga ulat, siyam na papet na 
pwersa ang namatay at anim ang 
nasugatan sa pag-atakeng ito. 
Ito na ang pinakamalaking 
pagsalakay sa mga pwersa ng 
gubyerno mula noong Abril, kung 
saan 28 umanong pwersa ng 
Taliban ang namatay sa labanan 
sa prubinsya rin ng Kandahar. 

Matindi ang ganting-salakay 
ng papet na gubyernong Karzai. 
Sa labanan noong Hunyo 3- 
kabilang sa sinasabing 40 geril- 
yang Taliban na namatay ay mga 
sibilyan na pinagpapatay ng 
pwersa ng gubyerno nang uma- 
tras ang Taliban sa kanilang 
lugar, G 


a 


Kasakiman ng G8 sa Africa 


natural na rekurso ang 


Mez sa maraning (3) 53 x 


kontinente ng Africa ngunit 
lugmok ito sa kalunus-lunos na 
kahirapan at kaapihan. Sa 
mahabang panahon, kolonya o 
malakolonya ng mga imper 
yalistang bansa gaya ng UK, 


Russia, France, Belgium at Italy 


ang maraming bansa rito. 
Ilang siglong dinambong at 


hinuthot ng mga dambuhalang 
imperyalistang negosyo ang kanilang likas 
na yaman gaya ng langis, diamante, ginto at 


iba pang mineral. 
Dahil dito, umaabot na ngayon 
sa 300 milyon mamamayan 


ang nabubuhay sa kulang J 

sa isang dolyar kada aray CN J 

at mahigit 28 milyon ang may. M| 

HIV/AIDS. Apatnapung porsyento ag 


ng mga bata ay di nakakapag-aral 
at 200 milyon ang dumaranas ng 
malnutrisyon. Sa pag-uudyok na 
rin ng mga imperyalista, laganap 
ang mga gerang etniko at daan- 
daang libo ang napupwersang 
magbakwit 

Dahil sa tumitinding krisis at 
kaapihan, muling lumalakas ang 
"mga kilusan para sa pagbabago sa 
buong Africa. Iba't ibang adhikain 
ang ipinaglalaban ng mga ito, 
mula sa mga kilusan laban sa 
rasismo hanggang sa mga kilusan 
para sa rebolusyonaryong 
Pagbabago ng lipunan. 

Sinubukang buhusan ng 
malamig na tubig ng walong 
pinakamayayamang imperyalis- 
tang bansa ang lumalakas na pag- 
aalsa at pag-oorganisa ng mga 
mamamayan. Sa huling pulong ng 
G8 noong Hunyo 1-3 sa France, 
inilagay nilang isa sa mga 
pangunahing adyenda ang kala- 


gayan ng Africa. (Ang G8 ay 
binubuo ng US, UK, Germany, 
France, Italy, Canada, Russia at 
Japan.) 

Gaya ng dati, pinangakuan nila 
ang 53 bansa ng Africa ng 
suportang pang-ekonomya at 
panlipunang kagalingan. Itinatag 
at inimbitahan ng G8 ang New 
Partnership for African Develop- 
ment (NEPAD) na ituturing ng mga 
bansa sa G8 na kinatawan ng 
buong Africa 

Walang ibang ibinigay ang G8 
sa NEPAD kundi mga pangako at 
ayudang nakagapos sa liberali- 
sasyon at globalisasyon. Sa kaha. 
yukan nito sa kayamanan ng 
Africa, pinupwersa ng G8 ang mga 
bansa rito na ibayong buksan ang 
kanilang mga ekonomya at kalupa- 
an sa imperyalistang pandaram- 
bong at pagsasamantala sa ilalim 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


ng "globalisasyon". Ita ay sa 
kabila ng laganap na kagu- 
tuman at malahayop na kun- 
disyong dala ng ilang taon 
nang pananalanta ng globali- 
sasyon at liberalisasyon sa 
kanilang mga ekonomya. 

Ni hindi magawa ng G8 
na bawasan man lamang ng 
katiting ang nakalulunod na 
mga utang ng mga bansa sa 
Africa, Aabot sa mahigit 52.5 
trilyon ang utang ng mga 
bansa sa Africa. Walumpung 
porsyento nito ay utang mula 
sa mga imperyalistang insti- 
tusyon katulad ng IMF at 
World Bank, 

Itinutulak din ng G8 ang 
pagbebenta ng mamahaling 
mga gamot sa halip na 
bawasan ang mga restriksyon 
sa patent ng mga tradisyunal 
na gamot na ninakaw lamang 
ng mga dambulahang kum- 
panya sa mayamang kagu- 
batan ng Africa. Dahil sa 
kasakimang ito, laganap ang 
malarya, TB at polio. Bukod 
rito, dumarami ang nama- 
matay sa mga simpleng sakit 
dahil wala nang resistensya 
ang mga may malnutrisyon. 

Kasakiman din ang pa- 
ngunahing nagtulak kay US 
President Bush na mag-alok 
ng $15 bilyong ayuda sa pag- 
sisikap na sugpuin ang AIDS 
sa Africa. Ang makikinabang 
lamang dito ay ang mga 
dambuhalang kumpanyang 
pharmaceuticals na nagbe- 
benta ng napakamahal na 
gamot laban sa AIDS. Dagdag 
dito, itinali ni Bush ang 
kanyang ayuda sa pagsang- 
ayon ng Africa na mag- 
angkat ng pagkain at 
pananim na genetically 
modified. G 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Ama 


Mga protesta sa anibersaryo ng CARP, inilunsad 
GINUNITA ang ika-15 anibersaryo ng huwad at inutil na Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) sa pamamagitan ng mga aksyong protesta 
sa Maynila at iba pang dako ng bansa. 

Isang linggong aksyong protesta ang isinagawa ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa. pambansang tanggapan ng Department 
af Agrarian Reporm (DAR). Iginigiit nila na bumaba na sa poder si Pres. 
Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa laganap na pang-aagaw ng mga lupa at 
matinding militarisasyon. 

Nagkaroon din ng mga kilos protesta sa Iloilo City, Cebu City, Bacolod 
City, City of San Femando sa Pampanga at iba pang mga lugar. Noong 
Hunyo 2, nakipagdayalogo ang mga kasapi ng Alyansa ng Magbubukid sa 
Bulacan (AMB) kay DAR Sec. Roberto Pagdanganan tungkol sa laganap na 
agawan ng lupa sa kanyang probinsya. 


Mga rali laban sa PPA sa 
aos 
NAGLUNSAD ng mga aksyong protesta sa Panay laban sa 
power purchased adjustment (PPA) kasabay ng paggunita ng 
Araw ng Kalayaan" nitong Hunyo 12. 
Sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan 
(Bayan) at ng Archdiocese ng Jaro, Iloilo, nagtipon ang 4,000 
demonstrador sa Toilo City. Maliban sa isyu ng PPA, binatikos sa rali ang 
planong pagbabago sa konstitusyon ng 1987. 
Nagdaos ng gayon ding mga aktibidad sa Roxas City. Capiz at Kalibo, 
Aklan. Sa Bacolod City, nanawagan si Bishop Vicente Navarra na ibasura na 
ang PPA at Electric Power Industry Reform Act (Epira). 


nay at Negros, 


Bagong koalisyon laban sa "chacha," binuo 
BILANG tugon sa panawagan ni Vice President Teofisto 
Guingona, binuo nitong Hunyo 12 ang isang bagong 
koalisyon ng 36 na organisasyon upang tutulan ang mga 
pagbabago sa saligang batas ng bansa. Isang manipesto 
ang kanilang nilagdaan sa Club Filipino na pinamagatang 
"Preserve, Protect and Promote National Patrimony.” 
Jan sa mga organisasyong nakiisa ay ang Council of 
Philippine Affairs, Plunder Watch, Bayan Muna, Free 
Trade Alliance, BAYAN, Silent Protest Movement at Bagong Bandila. 


RPA nanggahasa, protektado ng gubyerno 
BINATIKOS ng mga militanteng grupo sa Negros ang ibinibigay na protek- 
syon ng reaksyunaryong gubyemo sa mga elemento ng RPA-ABB na 
dumukot at nanggahasa sa isang 15 taong gulang na babae. 

Ang biktima ay kinidnap ng isang yunit ng RPA sa pamumuno ni Jecky 
jaitan" Casiple mula sa kanyang pinagtatrabahuang restawran sa Silay 
City, Negros Occidental noong Mayo 11. Mula rito ay dinala siya sa isang 
palaisdaan sa Talisay City na nagsisilbing safehouse at armory ng RPA, kung 
saan siya pinahirapan at ginahasa. 


a 


Naam) 


Mga biktima ng pagsabog 
sa barko, ginigipit ng POEA 

Pinaaatras ng Philippine 
Overseas Employment Adminis 
tration (POEA) sa mga pamilya ng 
siyam na seaman na biktima ng 
pagsabog ng barko ang kanilang 
demanda laban sa may-ari ng 
barko. Ang mga seaman ay 
kabilang sa anim na namatay at 
limang nasugatan nang sumabog 
ang boiler room ng barkong 
Norway noong Mayo 25 habang 
papadaong ito sa Miami, Florida 
sa US. 

Ayon sa abugado ng mga 
seaman, binalaan ng POEA ang 
mga biktima na hindi sila 
bibigyan ng tulong para sa 
pagpapalibing kung itutuloy nila 
ang demanda laban sa Norway. 


Mga iskandalo sa 
simbahan, tinuligsa 
TINAMAAN nitong mga huling 
araw ang simbahang Katoliko ng 
sunud-sunod na iskandalo hinggil 
sa sexual harassment. Inakusahan 
ang ilang upisyal ng simbahan ng 
paggamit sa kanilang nakatataas 
na pusisyon para pagsamantala- 
han ang kanilang mga biktima. 
Kabilang sa mga pinuno ng sim- 
bahan na sinentruhan ng kon- 
trobersya ay sina Bishop Teodoro 
Bacani, Crisostomo Yalung at 

Teodoro Buhain 

Sa harap ng mga kontro- 
bersyang ito, ihinarap ni Fr. Joe 
Dizon ng Kairos, isang maka- 
masang samahan ng mga 
Katoliko, ang mas malalaki pang 
mga iskandalo at problemang 
panlipunan na dapat. binibig- 
yang-pansin ng simbahan. Kabi- 
lang dito ang mataas na gastusin 
sa edukasyon, mababang sahod 
at kawalan ng lupa. 


u 


Paglikha ng armas nukleyar, 
ipinagtanggol ng North Korea 
INIHAYAG na ng North Korea na may programa ito 


À 
ION sa paglikha ng mga armas nuklayar. Ayon sa 
REJ buang ng imaa mong ayo 3 ng 
s 


Ng a ne an 


Lider oposisyon sa Myanmar, muling ikinulong 
PATULOY na nakakulong sa isang kampong militar si Aung San Suu Kyi, 
nangungunang lider oposisyon sa Myanmar (dating Burma, isang bansa 
sa Southeast Asia). Si Suu Kyi ay muling dinakip noong Mayo 30 nang 
guluhin ng mga tagasuporta ng gubyerno ang isang rali ng oposisyon. 
Pinangangambahang patay na ang iba pang lider oposisyon. 
Nanalong presidente si Suu Kyi sa halalan noong 1990 ngunit hindi 
ito iginalang ng militar ng Myanmar at sa halip ay ipinakulong pa siya. 


Pagpapawalambisa sa batas ng Begium 
laban sa krimen sa digma, iginigiit ng US 


PINIPILIT ng US na ibasura ng Belgium ang batas nito na nagpapahin- 
tulot na litisin sa bansa ang mga krimen laban sa sangkatauhan saan 
mang dako ng mundo ito ginawa, sinuman ang gumawa nito. Ito'y sa 
kabila ng malaki nang pagpapalabnaw dito bilang konsesyon sa US. 
Batay sa ginawang amyenda noong Abril, maaari nang mailipat ang 
paglilitis sa sariling bansa ng isang akusado kung mayroong sistemang 
ligal doon na "maayos na makahaharap sa kaso.” 

Dahil sa pagpapalabnaw na ito, ang mga isinampang kaso nitong 
Hunyo 18 laban kina US Pres. George W Bush, UK Prime Minister Tony 
Blair at mga nangungunang upisyal ng US na sangkot sa pananalakay sa 
Iraq at Afghanistan ay agad na ipinasa na sa US, kung saan tiyak na 
mababalewala ang kaso, 

Gayunpaman, kahit simboliko na lamang ang kabuluhan ng batas, 
ikinagagalit pa rin ito ng US dahil daluyan pa rin ito sa paglalantad ng 
kanilang mga krimen laban sa sangkatauhan. Binalaan ni US Defense 
Sec. Donald Rumsfeld ang gubyerno ng Belgium na hindi aaprubahan ng 
US ang pagpopondo ng bagong hedkwarters ng NATO sa Belgium kung 
hindi maibabasura ng batas, 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2003 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Pinapatnubay 


ANG 


AYAN 


n ng Marxismo-Leninismo-Macismo 


Tondbav Blg. 10 
Hunyo 2, 2003 
wun philippinerevolution.org 


Arroyo, kandidato ng imperyalismong 
US sa eleksyong 2004 


handa na si Gloria Macapagal-Arroyo na tumakbo 

sa halalan sa 2004. Nagmamadali ngayon ang 
kanyang mga tauhan sa Malakanyang at mga 
kaalyadong pulitiko sa paghahanda sa posibleng 
pagkandidato niya sa pagkapresidente. Lalong 
lumalaki ang posibilidad nito laluna ngayong 
nauubos na ang panahon bago ang eleksyon para 
maihabol ang mga pagbabago sa konstitusyon na 
siyang pangunahing inaasahan sana ni Arroyo para 
makapanatili pa sa poder 

Pinalilitaw ng Malakanyang na may lumalakas 
na kahilingan para magpatuloy si Arroyo bilang 
presidente. Tuwirang kinokoordina ng asawa niyang si 
Mike Arroyo ang iba't ibang mga kampanya at 
pakana para sa kanyang pagtakbo, Isa na rito 
ang pagpapapirma ng petisyong tumakbo si 
Arroyo. Ginagamit niya ang makinarya at pondo 
ng Malakanyang upang makuha ang suporta ng 
mga pulitiko at lokal na upisyal at mapakilos sila 
sa kampanya. 

Maging ang negatibong pagtaya sa ekonomya 
ng isang dayong ahensya (ang Fitch Ratings ng UK) 
ay pinalalabas nasa pangambang hindi magpatuloy 
ang mga patakarang pang-ekonomya kung hindi 
tumakbo si Arroyo. 

Kabilang din sa mga pakana ng kanyang mga 
propagandista ang labis na pagpapalaki sa umano'y 
pagpabor ng mga pinuno ng iba't ibang bansa at ng 
malalaking komprador na magpatuloy bilang 
presidente si Arroyo. Ipinagmamayabang din ng 


pat nang parami ang palatandaang nagha- 


Malakanyang na magandang bagay ang magarbong 


Mahahalagang aral 

sa rebolusyonaryong 

agraryo sa Samar 
Puna 6 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


pagsalubong ni US President George W. Bush sa 
pagdalaw ni Arroyo sa White House noong Mayo, ang 
pagturing ng US sa Pilipinas bilang “mayor na 
alyadong militar sa labas ng NATO,” ang 


malaking dagdag na 
ayudang militar ng US 
at ang pag- 


Hg ~AD, jù A 


eendorso ni Bush sa pagkandidato ni Arroyo sa 
darating na eleksyon. 

Malinaw na para sa rehimen, ang pinakamalaking 
salik para sa pagkandidato ni Arroyo sa darating na 
eleksyon ay ang pinalalaking pag-endorso sa kanya ni 
Bush, 

Sadyang paborable para sa imperyalismong US na 
manatili sa poder si Arroyo. Ang ipinamamalas ni 
Arroyo na lantaran at walang patumanggang 


Bihag na sarhento, 
pinalaya ng BHB 
Puna 8 


Paglaban sa US sa Iraq 
at Afghanistan 
mna 11 


